T3- 12.«?« 

GWL(4D 

fy 

N GENEDIGAETH. 

_ * • 

CWí 1819, PM 

l \ e(ÍA !04N 2 EGYfí , Brawd awenyâdol V r Awdwr yn trwr- 
tudu gadael Gwlad ei Enediçaeth , a í ymsefydlu itn 

yr India Ddwyreiniol. Yr amcan oedd denu y Bardd eod - 
idog hwnw i beidio ymadael á Gwlad ei Enedigaeth, trwy ei 
ddarlunio fel yn cwynfan yn y modd cdnlynoL yn y fro es- 
tronolhono.'] 

_ ■ • 

1 ì 1 ^RWM ywf’enaid, trwm yw f’ysbrjd, 

Trom yw ’nghalon fach bob ennyd, 

Gan ryw alar oer a hiraeth, 

Ara hen Wlad fy Ngenedigaeth. 

2 Änwyl gwin, ac anwyl arian, 

Anwylhaf ac awyr fwynlan; 

Ond anwylach im’ nag unpeth, 

Bryniau Gwlad fy Ngenedigaeth. 

3 Hyfryd iawn yw gwçl’d yr haulwen. 

Yn ymdörri draw o’r dwyrainj* 

Etto gwell f’ai golwg eilwaith, 

Ar hen Wlad fy Ngenedígaeth. 

4 Fel yr hŷdd am ddw’r y dyffryn, 

Felyn ol ei fam yroenyn, 

Cŵynaf fînnau’n fawr fy alaeth,, 

Am hen Wlad fy Ngenedigaeth. 

5 Beth i mi yw mwyth ddanteithion ? 

Beth i mi yw maith oluden ? 

Beth y byd a’i holl arglwyddiaeth, 

Maes o Wlad fy Ngenedigaeèh ? 


. 

mm M 


í ■■ 

r( s 

U\ 




G Fe bawn frenín ar jr India, 

Neu drigôliofl holl Eẃropa, 

Dim i mi f’ai pob dyrchafiaetb, 

Maes o Wlad fy Ngenedigaeth, 

7 Yn mha lê y mae’n ymsymud 
Hen gyfeillion mwyn fy i’enctyd? 
B’le mae’n trìgo pob anwyl-beth ? 

0! yn Ngwlad fy Ngenedigaeth. 

8 B’le mae’r tŷ, a ph’Ie mae’r aelvv yd, 
Fu im’ hygar lle fy magwyd ? 

B’le mae ffynhon pob rhagoriaeth ? 

0! yn Ngwlad fy Ngenedigaeth. 

9 B’le mae’r ardd, a ph’le mae’r caeau, 
Lle y buais gynt yfl chwarêu, 

Heb na gofal na gwan-obaith ? 

0 ! yn Ngwlad fy Ngenedigaeth. 

10 B’le mae’r llwybrau fu’m yn rodiçr 
Lawer gwaith dan beraidd byncio, 
011 yn llawn o’r aweflyddiaeth ? 

O! yn Ngwlad fy Ngenedigaeth. 

11 B’le mae’n byw’r genethod difyr, 
Rai a fedrant garu’n gywir, 

Heb adnabod twyll nä gweniaith ? 

O ! yn Ngwlad fy Ngenedigaeth. 

12 B’le mae’n byw yr un anwyla’, 

Ga’s fy serch a’m cariad cyntà’ ? 

B’le mae hon yn marw o hiraeth ? 

0 ! yn Ngwlad fy Ngenedigaeth. 



13 B’le mae’r man cyfeîilgar hyayj 
Lle mae pawb fel o*r un teuîu, 

Heb na chilwg nag uchelíaeth ? 

0 ! yn Ngwlad fy Ngenedigaeth. 

14 B’le mae’r hael a’rhwylus galon? 
B’le mae bara ’chaws i estron ? 

B’le mae byw yn oi naturiaeth ? 

O! yn Ngwlad fy Ngenedígaeth. 

15 B’le mae eynnal giân ddefodau 
lawn a didwyll fy hen dadau? 

, B’le mae’n byw fy hen Gymreigiaith 
O ! yn Ngwlad fy Ngenedigaeth. 

16 B le mae’r delyn bêr eî thannau? 

B’le mae darllaîn mwyn gywyddau ? 
B’le mae’r Awen a’r Farddoníaeth ? 
O ! yn Ngwìad fy Ngenedigaeth. 

17 Crôg oedd telyn piant hen Sîon, 

Ar y gwiail gynt yn Mab’lon, 

Mud y gàn gan oeraidd híraeth, 

Am hen Wlad eu Genedîgaeth. 

18 Meddai meibion Babilonia, 

Rhowch in’ ganîad, blant Judea; 
Ebent hwy, Nid oes gerddoriaeth 
Maes o Wlad ein Genedigaeth. 

19 Lawer gwaith dywedaf finnau, 
Awen, rho im’ gân i’m genau; 

Ond attebai, ’Does it’ òbaith 
Maes o Wlad dy Enedigaeth. 




4 

20 Beth wna Bardd ar ddolydd India ? 

Beth wna Bardd o’i wlad anwyla’ ? 

’R Awen fwyn ni chân beroriaeth 
Maes o Wlad ei Genedigaeth. 

21 Cŵyno nos a dydd yn ddibaid, 

Yma’r wyf yn mhlith estroniaid, 

Nid am aur na goruòhafiaeth, 

Ond am Wlad fy Ngenedigaeth. 

22 Mynych âf i ben y creigiau, 

Tro’f fy ngol*vg gydâ dagrau, 

Dros y ce’nfor garw diíFaeth, 

Tua Gwlad fy Ngenedigaeth. 

23 Ynatyr yn friw fy nghalon, 

Gwel’d y môr a’i donau mawrion, 

Rhyngof fi yn gwneud ysgariaeth, 

A hyfryd Wlad fy Ngenedigaeth. 

24 Gwel’d y môr a’i donau’n berwi, 

Fel pe b’ai e’n ymhyfrydu, 

Ei fod rhyngof fi âg odiaeth, 

Anwyl Wlad fy Ngenedigaeth. 

25 O ! na chawn adenydd c’lomen, 

’Hedwn dros y moreedd llydain, 

I gael golwg ar gu helaeth 
Froydd Gwlad fy Ngenedigaeth. 

26 Mi orweddwn yno’n dawel, 

Drwy fy oes, mewn caban isel, 

Cyfoeth byd ni’m denai ymaith, 

O hen W'Iad fy Ngenedigaeth. 

Daniel ab Ieuan Ddu, ò Geredigioa. 


PENNILLION 


I ' , y-: ■ : 

D. W. 

Ctjuro afynai ddiddymu laith ei fam. 



Yr ydys wedi arfer y Mesur disíadl hwn, am mai rhy 
debygol yw i’r Awdwr nas deall D. W. orchestwaith 
Awdl neu Gywydd. 



1 rill, â brwynen yn dy ddwylo, 

Wyt am dori castell trwyddo, 
Aros, druan, rai munydau, 

Gwrando’r gân a ddaw o’m genau. 

2 Castell wyt ti am ddyfetha, 

Wnaed o galch a’r cerig cryfa’, 

Wedi dal i fynu oesoedd, 

Er y gwlaw a’r holl dymhestloedd. 

3 Bu rhai miloedd o R.ufeiniaid, 

Pictiaid, Scotiaid, a Normaniaid, 

Ar y castell hwn yn curo, 

Sefyll mae, er hyny, etto. 

4 Nid yw’th waith di ond babanaidd, 
Gwag yw sŵn dy geg asynaidd j 
Yr hen Gymry, Cymry fyddant, 

Ifefyd fyth “ Eu hiaith a gadwant.” 




6 


5 Fyth a gredech chwi mai Cymro 
Ydyw’r dyn fel hyn sy’n ’stwrio, 

Am ddiddymu’r hen Omeriaith, 

Iaith ei fam roes iddo driniaeth ? 

6 Dw’r a red trwy dy wythienau, 

Nid da odiaeth waed dy dadau; 
Gwaed aelodau’rhen Gaswalloit, 
Llewelyn gynt a’r hen Bendrason. 

7 Bu y rhai’n ac ereill ddigon, 

Dros eu gwlad yn filwyr ífyddlon; 
Dros y wdad wyt ti’n ei gwadu, 

Dros yr iaith wyt ti’n ddirmygu. 

8 ’Ddaeth erioed i’th glustiau tewdrwch 
Fath ryw air a’r gair Gwladgarwch & 
Beth feddyl’sai’r hen Rufeiniaid 

Am danat ti, neu gynt y Groegiaid ? 

9 Eisiau bwyd sydd ar newynog, 
Eisiau gwres ar ddolydd gwlybog, 
Eisiau tir ar ddrylliawg iongau, 
Eisiau synwyr s’arnat tithau. 

10 Eisiau’menydd, eisíau enaîd, 

Eisiau synwyr i gael gweled 
Pa drysorau sy’n guddiedig 
Yn yr iaith roi iddi ddirnayg. 

11 Os dy iaith wyt ti’n ddirmygu, 

Am nas gwyddost fawr ata dani, 
Taw a son, a gâd i ninnau 

Gael o ’stôr ei rnelusderau. 



7 


12 Yn yr îaith i ti sy ffiaidd, 

Gwael, a salw, ac iselaidd, 

Y mae rhai yn cael cysuron, 

Gwell nâ’r byd a’i holl ddanteithion„ 

13 Ni wel eidion werth ar arian, 

Gwerth ar aur ni wel dylluan; 
Gwerth, ’r un wedd, ni weli dithau, 
Ar odidog iaith dy dadau. 

14 Gwerth y perlau ni wel mochyn, 
Gwerth y gemau ni wel asyn, 
Gw'erth ni weli dithau, druan, 

Ar ein hiaith nefolaidd fywlan. 

15 Gymru fach, mi’th wela’n ŵylo, 

Dros dy rudd mae’r dw’r yn llifo, 
Pan ganfyddi un o’th feibion, 

A dirgelaidd frâd i’w gaion. 

16 Gymru, Gymru, paid ag ẃylo, 
Gwnaethost ti dy oreu drosto, 
Megaist ef yn eitha’ cynnes, 

Gynt o fewn dy ffrwythlon fonwes. 

17 Pob rhyw faeth a roddaist iddo, 

Gan ei gyfri’n un o’fh eiddo; 
Sugnodd awel bêr y boreu, 

Yn ei febyd ar dy fryniau. 

18 Aeth dy fab yn fab anffyddion, 

Mae am fyn’d yn un o’r Seison, 

Ond mae’n rhaîd i’th fab anniddan, 
’Nghynta’, dori’i dafod allan. 



8 


19 Ar ei ol, paham yè ŵyli ? 

Y mae etto feibion iti, 

Rai a gollent waed eu calon, 

Dros eu mam anwylaf dirion. 

20 Y mae rhai o hyd, a’th gofiant, 

Y mae rhai o hyd, a’th hofíant, 
Rhai a garant bèr gywyddau, 
Englyn mwyn, a’r awen qjeu. 

21 Gymru gulaidd, cymmer galon, 
Cwyd i fynu dy öiygon, 

Gweì y Beirdd a’r Eisteddfodau. 
Gwrando gân dy lân delynau. 

22 Dyma’r rhai o’th blaid a safant, 
Dyma’r tyrau byth nas tòrant, 
Tra bo gwres yn haul y nefoedd, 
Yd a phrenau inewn dyífrynoedd. 


Danieò ab IeüAn Dnu, o Geredigion. 



b 


J. EYA'NS, ABGRAFFYDn, CAERFYRDDIN. 


